TAREHE YA AL-IMAM AL-HABIB 
AHMAD MASHHOOR BIN TAHA 
AL-HADDAD KWA UFUPI 


Imeandikwa na: As-Sayyid Muhammad bin 
Mustafa Abunumay (mjukuu wa Al-Habib Ahmad 
Mashhoor bin Taha Al-Haddad) 


* Jalada Ia mbele ni sura ya Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha 
Al-Haddaad iliyopigwa picha na Abdulalim Essa Ayub 


Utangulizi imeandikwa na As-Sayyid Mustafa bin Alwy Abunumay 


Mwandishi wa kitabu ni As-Sayyid Muhammad bin Mustafa bin Alwy 
Abunumay 


Kwa niaba ya As-Sayyid Muhammad bin Mustafa Abunumay, kitabu 
hichi imechapishwa na Abdulalim Essa Ayub 


Rasimu na Ahmad Abdulalim Essa 


Kitabu hiki kimechapishwa na PAFAX Printers & Stationers, UK 


Shawwaal 1442 AH / June 2021 CE 


RA KAA 
N MA 


4 
A A AL 
9 w Nu 
NG 


š “Photo Courtesy by 
~. Abdulalim E. Ayub 
ING AN 
| ANN DN 0) 
RA - ADA e AVS = Vi 
y VA NA ARS ANG YA RS ANG 
Nyumba ya Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha Al-Haddad 
(Chumba ya wageni) 


— 


Rey 
# ANYI, 


Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha Al-Haddad pamoja na 
mjukuu wake As-Sayyid Muhammad Mustafa Abunumay 
anaingia Msikiti wa Sheikh Jundani kwa Swala ya Ijumaa 


| 


” ⁄ 
UTANGULIZI 1 


hukrani zote ni kwa Mwenyeenzi Mungu 3E. Kufaulu ni 
kutoka kwake 3#. Hakika amefaulu katika kuifanya kazi 
nzuri hii ya kukusanya na kuandika juu ya maisha ya Al- 
Habib Ahmad Mashhoor bin Taha Al-Haddad na kazi yake 
kubwa aliyoifanya katika kusambaza, kuusomesha na kuusimamia 
Uislamu hasa katika pande za Africa ya mashariki. Nina furaha na 
kukushukuruni mlonipa heshima hii ya kuandika utangulizi huu kwa 
kazi hii aloifanya mwanangu Muhammed Mustafa Alwi Abunumey. 


>” — ACCA) 


Kazi hii inayoeleza maisha yake mwanachuoni Al-Imam Al-Habib 
Ahmad Mashhoor imeitwa fupi lakini katika ufupi wake imekusanya 
mengi na kwa usahihi juu ya tokea kuzaliwa kwake, maisha yake 
Hadhramout, safari zake Indonesia, kazi kubwa ya kuujenga na 
kuusomesha Uislamu katika Afrika ya Mashariki, hatimaye kurudi 
kwake na kuishi Jeddah, Saudi Arabia alikofariki dunia na kuzikwa 
Makka. Sina moja la kuongeza au la kukosowa katika kazi hii 
ilofanywa. 


Utangulizi huu ni mfupi, lakini watosha kwa kuipa umuhimu na 
kuibarikiya kazi hii ya Al-Marhum mwanangu Muhammed juu ya 
babu yake. Nawaombea Mwenyeenzi Mungu awarehemu yeye na 
babu yake Al-Habib Ahmad Mashhoor Al-Haddad. Awajaalie kheri na 
wawe kwenye kila lilo jema huko waliko. Amin. Na sisi huku tusomao 
kazi hii ya maisha ya bwana huyu mtukufu tupate baraka na ilmu 
zake. 


As-Sayyid Mustafa bin Alwy bin Ahmad Abunumay 


` / 
YA 
Aa 


> —. VAA ااه‎ > 
KNA YA 


SHUKRANI 


aada ya kumshukuru Allah 3É na kumtakiya rehma na amani Mtume 

wetu Sayyidina Muhammad #£, nimebarikiwa sana kwa kupatiwa 

fursa kama hii ya kuweza kuchapisha hii tarekh ya Al-Habib Ahmad 

Mashhoor bin Taha Al-Haddad ambayo imetungwa na mjukuu wake 
As-Sayyid Muhammad Mustafa Abunumay tarehe tatu (3) mwezi wa Dhul- 
Hijjah mwaka wa 1417 Hijria (21.04.1996). 


Niliporegea Mombasa mwaka wa 1421 Hijria, As-Sayyid Muhammad Mustafa 
Abunumay alinipatia kitabu hicho pamoja na baadhi ya picha za Al-Habib 
Ahmad Mashhoor bin Taha Al-Haddad ambazo kwamba nilizipiga mimi na 
kunielezea namna ya kupanga kitabu hicho. 


Nimemjua As-Sayyid Muhammad Mustafa Abunumay tangu udogoni mwake 
alipokua akilelewa na babu yake Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha Al- 
Haddad. Aliendelea masomo yake mji wa Tarim kwa muda wa miaka nne 
(4) kisha akaregea Mombasa na kufungua Madrasa yake maaruf kwa jina 
ya “Madrasatul Fagih Al-Mugaddam”. Alisomesha wanafunzi na kunufaisha 
wengi kabla ya kuondoka kwake duniani tarehe ishirini (20) mwezi wa Shawwal 
mwaka wa 1423 Hijria. Ijapokuwa aliondoka akiwa na umri mdogo alifanya 
kazi kubwa kwa Ummah na amewacha mengi yenye kutunufaisha. 


Baada ya kumaliza kupanga hii tarehe, nilituma kwa babake, As-Sayyid 
Mustafa bin Alwy Abunumay, ili aandike utangulizi na ningependa kumshukuru 
as-Sayyid Mustafa shukrani ya dhati. 


Ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa wote waliosaidia katika 


kuwezesha kitabu hiki kumalizika, kwa majina: 

1. Sayyid Adnaan bin Ali bin Ahmad Mashhur Al-Haddad 

2. Sayyid Mustafa bin Alwy Abunumay 

3. Sayyid Muhammad bin Muhammad bin Mustafa Abunumay 
4. Ustadh Jaafar As-Sadig bin Muhammad bin Shareef Saeed Al-Beidh 
5. Shaykh Sulaiman Salim 

6. Shaykh Fadhil bin Abbas Al-Jahdhamy 

7. Shaykh Omar bin Swaleh Eleyyan 

8. Shareef Omar bin Mohammad bin Abraar An-Nadhiry 

9. Sayyid Tahir bin Mohammad Abunumay 

10. Sayyid Talib bin Athman bin Mohammad Jamalul-Layl 

11. Dr. Yaakub AbdulHamid Sheikh 

12. AbdulRahim bin Muhammad bin Ali Al-Maawy 

13. Mohammad bin Saeed bin Mohammad Al-Jahdhamy 

14. Anwar Osman 

15. Ahmad Abdulalim Essa 


4 


> —, CCASA 
KENEN ج‎ 


7 ⁄ 


Jina Lake 
Ni Al-Habib Anmad Mashhoor bin Taha bin Ali bin Abdallah bin Taha bin 
Abdallah bin Taha bin Umar bin Alwy bin Mohammad Al-Haddad 


Kuzaliwa Kwake na Malezi Yake 

Al-Habib Ahmad Mashhoor alizaliwa katika mji wa Qaidun, Hadhramout, 
Southern Yemen mwaka 1325 Hijria — 1907 Miladia. Wakati huo babake 
alikua amesafiri kwenda Indonesia. Alikulia katika nyumba ya ilmu 
na malezi ya kidini. Kwani mamake ndie mwalimu wake wa mwanzo 
allemsomesha Qur'ani na baadhi ya mafunzo ya kidini. Mamake ni 
Hababa Swafiyyah bint Twahir bin Omar Al-Haddad, alikua ni katika bibi 
ambae amehifadhi Qur'ani tukufu na mcha mngu mkubwa sana. 


@Picture Courtesy by Sayyid Adnan al-Haddad Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha 


Al-Haddaad 
Al-Arif Billah Al-Habib Taha bin Ali Al-Haddaad 


(Babake Al-Habib Ahmad Mash-hoor Al-Haddaad) 


Kusoma Kwake 

Alipofika umri wa kufahamu mamake alimuingiza katika “Ribaat” (chuo 
cha dini) iliokua wakati huo hapo Qaidun. Alisoma kwa ammi zake Al- 
Habib Abdallah bin Twahir na Al-Habib Alwy bin Twahir Al-Haddad. 
Alisoma kwa mabwana hawa wawili ilmu ya Fiqhi (Islamic Law), Tafsiri, 
Hadith, Nahwu, Swarfa, Balagha, Usulul-Figh, Tasawuf na masomo 
mengine. Alikua ni katika wanafunzi wekevu na wenye bidii sana, mpaka 
masheikhe zake walimuekea darasa za ziada kumsomesha peke yake 
na kumtanguliza kuliko wanafunzi wenzake. 


@Picture Courtesy by Sayyid Adnan al-Haddad 


العلامة العارف ÜL‏ 


sal‏ الحداد 
Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Habib‏ 
Abdallah bin Twahir Al-Haddaad Alawi bin Twahir Al-Haddaad‏ 


Ribaat ya Qaidun - Al-Habib alisoma hapa 


Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Habib Alwy bin Twahir 
Al-Haddaad (Mufti wa Johor, Southern Malaysia) 


Safari Yake ya Kwanza 
Alipofika umri wa miaka kumi na nane (18) sheikhe wake Al-Habib Alwy 


bin 


Twahir Al-Haddad alimchukua kwenda nae indonesia, huko alisoma 


na kuchukua mafunzo na malezi ya kidini ya Ki-Islamu kwa wanazuoni 
wakubwa walikua huko wakati huo kama Al-Imam Al-Habib Mohammad 


bin 


Ahmad Al-Muhdhar, Al-Habib Abdallah bin Muhsin Al-Attaas, Al- 


Habib Alwy bin Mohammad Al-Haddaad na wengineo. 
Baada ya miaka mitatu Al-Habib Ahmad Mashhoor alirudi Qaidun — hali 
amejaa maarifa na ilmu kubwa. Walimu na masheikhe wake walimkubali 


na wakamruhusu asomeshe katika Ribaat ya Gaidun. 


= 


`> ; 

à‏ ر 
Al-Habib Mohammad bin Al-Habib Abdallah bin‏ 
Ahmad Al-Muhdhar Muhsin Al-Attaas Muhammad Al-Haddaad‏ 


Al-Habib Alwy bin 


Masheikhe Zake Wengine Katika Hadhramout 
Hapo Qaidun hakutosheka aliingia mji baada ya mji katika Hadhramout 
kuzidisha ilmu yake: 


8 


Katika mji wa Quweira: alichukua kwa Al-Habib Mustafa bin 
Ahmad Al-Muhdhaar 

Katika mji wa al-Qarain: alichukua kwa Al-Habib Omar bin Ahmad 
Al-Baar. 

Katika mji wa Huraidha: Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Attaas. 

Katika Shibaam: Al-Habib Mustafa bin Abdallah bin Sumeit. 

Katika Howta: Al-Habib Omar bin Abdallah Al-Habshy 

Katika Seiyun: Al-Habib Ahmad bin AbdurRahman As-Saggaaf, 
Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habshy na Al-Habib Muhammad bin 
Haadi As-Saggaaf 

Katika Tareem: Al-Habib Ali bin AbdurRahman Al-Mashhoor, Al- 
Habib Abdallah bin Omar Ash-Shatry na Al-Habib Alwy bin Abdallah 
bin Shihaab. 

Katika Inaat: Al-Habib Hassan bin Isma'il Al-Hamid. 


4 PAT Law 
p < A 
n س‎ 
m 


Al-Habib Mustafa bin Ahmad Al-Habib Ahmad bin AbdurRahman 
Al-Muhdhaar As-Saggaaf 


1 


NE 
Al-Habib Omar bin Abdallah Al-Habib Muhammad bin Haadi 
Al-Habshy As-Saggaaf 


š ARE “f ` 1 
AI-Habib Muhammad bin Ali Al-Habib Alwy bin Abdallah 


Al-Habshy bin Shihaab 


Baada ya hapo alikwenda pwani ya Hadhramout, Mukalla akachukua 
kwa Sheikhe wake mkubwa Al-Imam Ahmad bin Muhsin Al-Haddaar 
alipata kwa bwana huyo faida nyingi na ma-angalizi makubwa. 


العارف WG‏ الا a‏ الحبيب أحمد ٿن محسن الحدار 
Al-Aarif Billah Al-Imaam Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddaar‏ 


10 


Safari Yake ya Kwanza Afrika Mashariki 

Katika mwaka 1347 Hijria — 1926 Miladia, Al-Habib aliwasili Zanzibar 
kwa mara ya kwanza na akashukia kwa Sayyid Abdallah bin Haroon 
Baharoon na wakati Zanzibar ilikuwa imejaa wana zuoni wakubwa 
wakubwa kwa mfano Sheikh AbuBakar bin Abdallah Bakathir, Sheikh 
Mohsin bin Ali Al-Barwaany, Sayyid Abul-Hasan bin Ahmad Jamalillayi, 
Sheikh Burhanuddin bin Mohammad Al-Mukallah na wengineo wa 
madhehebu mbali mbali, wanazuoni hawo walimpenda na kumtukuza. 
Baada kuiona ilimu yake - ilipatikana baina yake na Sheikh Qaswar — 
Sheikhe mkubwa wa Ki-Ibadhi majadiliano kuhusu utungaji wa mashairi 
ya kiarabu — bwana kama huyo alimuliza Al-Habib Ahmad Mashhoor 
baadhi ya maana ya undani ya mashairi ya Sheikh Ibnul-Faridh mshairi 
maarufu na Al-Habib Ahmad Mashhoor alimjibu kishairi jawabu ya 
kutosha kabisa. Hapo Sheikh Gaswar alishangaa na kuona ajabu — kwa 
jawabu kama hiyo kutoka kwa kijana wa miaka ishirini na mbili (22), ilihali 
yeye mwenyewe ni wa umri takriban miaka sabini (70). Hapo Sheikh 
Qaswar alimkubali kama Al-Habib Ahmad Mashhoor amekamilika 
katika lugha ya kiarabu na alla zake zote — hapo wanazuoni wa Zanzibar 
walimtambua Al-Habib Ahmad Mashhoor. Wakamuomba awaekee 
darasa ya tafsiri ya Qur'an katika mwezi wa Ramadhaani katika Msikiti wa 
Ijumaa Malindi — hapo ilionekana ilmu yake yakutafsiri na kueleza neno 
lake la Mwenye-Enzi Mngu: “Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'in” 
kwa muda wa siku kumi na tano (15). Baada ya muda wa miezi sita (6) 
Al-Habib Ahmad Mashhoor alirudi zake Hadhramout. 


Nyumba ya As-Sayyid Abdallah bin Haroon Baharoon huko Zanzibar 
11 


As-Sayyid Abdallah bin Haroon 
Baharoon 


Ash-Sheikh Mohsin bin Ali Al-Barwaany 


Ash-Sheikh Burhaanuddin bin 
Mohammad Al-Mukallah 
(Sheikh Burhan Mkelle) 


12 


x 
Ash-Sheikh AbuBakar bin Abdallah 
Bakathir 


As-Sayyid Abul-Hassan bin 
Ahmad Jamalil-Layl 


Safari Yake ya Pili Afrika Mashariki 

Katika mwaka 1351 Hijria - 1930 Miladia alirudi kwa mara yake ya pili — 
aliingia Mombasa na kushukia kwa Sheikh Swaleh bin Salim Eleyyaan — 
mtaa wa Makadara - hapo Mombasa alisikia habari na swifa za Al-Habib 
Swaleh bin Alwy Jamalil-layl wa Lamu, alifunga safari akenda Lamu 
kwa meli “S/s Dumra”. Alipofika Lamu Al-Habib Swaleh alimpokea kwa 
taadhima na hishima kubwa. Wakati wa Swala ya Adhuhuri. Al-Habib 
Swaleh mwenye umri wa miaka thamanini (80) wakati huo alimtanguliza 
kijana wa umri wa miaka ishirini na sita (26) kuswalisha, hii inaonesha 
utukufu wa ilmu na daraja alizokua nazo Al-Habib Ahmad Mashhoor 
kutangulizwa na bwana kama huyo. 

Baada ya kukaa Lamu kwa muda mchache aliazimia kurudi Mombasa 
ili kuifunga safari ya kwenda Hija. Al-Habib Swaleh alimwabia “Kama 
ukenda Mombasa hutopata safari bora, wende Kismayo utapata safari”. 
Hapo Al-Habib Ahmad Mashhoor alifuata ishara aliopewa na Al-Habib 
Swaleh. Hapo akaondoka kwa jahazi pamoja na Sayyid Ali Badawy na 
Sayyid Omar bin Alwy Al-Aideed kwenda Kismayo kwa njia za Bajunini 
- Kismayo akapata meli inayokwenda Jeddah. 


Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha i 
Al-Haddad alishukia nyumba hii ya Sheikh Swaleh bin Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha 
Salim Eleyyaan mtaa wa Makadara, Mombasa Al-Haddad na Sheikh Swaleh bin Salim 
Eleyyaan 


13 


Kuishi Kwake Mombasa 
== Katika mwaka 1351 Hijria (1930 Miladia) 
baada ya kurudi Al-Haji alibakia Mombasa 
alikaa katika mtaa wa Mji wa Kale. Alianzisha 
biashara ndogo pamoja na kufundisha na 
kueneza dini. Alifungamana na mwana 
chuoni mkubwa Sheikh Abdallah Al-Husny 
na wakawa wanashirikiana pamoja katika 
kazi ya kueneza dini nje ya mji na vitongoji 
kama pande za Digo na Giriama. Katika mji 
wa Mombasaalikua na darasa wakati tafauti 
tafauti, kama asubuhi alianza nyumbani 
kwake, alasiri Msikiti Mwijabu, magharibi 
Sheikh Abdallah bin Mohammad Msikiti Nuru, na Khutba ya Ijumaa na Swala 
Al-Husny Msikiti Khonzi. Hamu yake kubwa ilikuwa ni 
kueneza dini, ama biashara aliifanya kwa sababu ya kuhifadhi nasfi yake 
na dini yake kama walivyokua baadhi ya masahaba wa Mtume 4 na 
baadhi ya wanazuoni wakubwa waliotangulia kwa mfano wa Al- imam 
Abu-Hanifa na Al-Imam Abdallah Ba‘Alawy na wengineo. 


Al-Habib na Sheikh Al-Amin bin Ali Al-Mazrui 

Al-Habib Ahmad Mashhoor alikua na 
mafungamano na mahaba makubwa baina 
yake na Mufti wa pwani Al-Sheikh Al-Amin 
bin Ali Al-Mazrui. Sheikh Al-Amin akimpa 
hishima na akimtukuza Al-Habib Ahmad 
Mashhoor na alikua akimsifu kwa kusema, 
“Al-Haddad alifika vilele vya nyanja zote za 
elimu na hekima”. Alikuwa Sheikh Al-Amin 
akitoka kwake Kibokoni asubuhi kwenda Mji 
wa Kale — na walikua wakisomeshana. Al- 
Habib Ahmad Mashhoor alikua akisoma ilmu 
ya ‘Miqati’ na Sheikh Al-Amin alikua akisoma 
kutoka kwa Al-Habib ilmu ya ‘Mantiq’ (logic). 
Sheikh Al-Amin bin Ali Al-Mazrui Katika jumla ya mambo yenye kuonesha 
nguvu ya mafungamano baina ya mabwana hawa wawili nikua Sheikh 
Al-Amin aliusia akasema hastahiki mtu yoyote baada yake katika Umufti 
na kuchukua cheo cha uchifu Qadhi illa Al-Haddad. 


14 


Baada ya kufariki Sheikh Al-Amin alitaka Al-Habib Ahmad Mashhoor 
achukue mahali pake, yeye aliikataa kazi hiyo na kusema “Sisi kazi yetu 
ni Da'wah na kuongoza watu katika njia ya Mngu”. Na katika mabwana 
alio fugamana nawo Al-Habib Ahmad Mashhoor na kuchukuwa kwao 
katika Afrika Mashariki ni Al-Imam Al-Habib Omar bin Ahmad bin 
Sumeit aliye kuwa Kadhi mkuu wa Zanzibar kutoka 1935 mpaka 1964. 
Al-Habib Omar alikuwa akimpenda sana Al-Habib Ahmad Mashhoor 
na kumuongoza katika kazi zake alizokuwa akizifanya katika Da'wah 
popote pale alipo. Alikua akimsifu na kuambiya watu kuwa Al-Haddad 
adiye Khalifa na shekhe wenu baada yangu. Al-Habib Omar alifariki 
katika kisiwa cha Ngazija (Comoro Islands), tarekhe 9th Safar 1396 Hijria 
(Tuesday 9th Febuary 1976) 


Al-Imam Al-Habib Omar bin Ahmad bin Sumeit 
Picha hii ilichukuliwa katika mwezi wa Muharram 1382 Hijria sawa 
na 1962 Miladia hapo Unguja (Zanzibar) 


15 


Al-Habib Omar bin Ahmad bin Sumayt, muongozi wa Kiislamu maarufu ndani ya 
Afrika mashariki na Hadhramout, alikuwa Mombasa (mwezi wa Mei 1965) kuelekea 
Hadhramout. Al-Habib Omar akafanya ziara fupi kisiwa cha Comoros sehemu 
alikozaliwa mwaka wa 1886. Sayyid Mohammad bin AbdulRahman Al-Sheikh 
Abubakar bin Salim, Kadhi mkuu wa Comoros, alisafiri kwenda Mombasa kwa ndege 
ya kukodi khususan kuandamana na Al-Habib Omar. Al-Habib Omar alikuwa Kadhi 
mkuu wa Zanzibar hadi alipostaafu na hapo kuazimia kurudi Hadhramout milele. 
Waliochukuliwa picha uwanja wa ndege wa potrizi Mombasa katika kumuaga ni 
Sayyid Mohammed Abdulrahman Al-Sheikh Abubakar bin Salim (Kadhi mkuu wa 
kisiwa cha Comoros), Maalim Said Ahmad Al-Kumry wa Mombasa, Shariff 
AbdulRahman Khitamy, Al-Habib Omar bin Ahmad bin Sumayt, Bwana Abbas wa E.A. 
Airways, Sayyid Mohammad bin Alwy Abunumay, Sayyid Mustafa bin Alwy Abunumay, 
Sheikh Swaleh Bin Salim Eleyyan wa Mombasa na Sayyid Sheikh bin Ahmad 
Al-Aydarus (mpwa wa Al-Habib Omar Bin Sumayt). 


As-Sayyid Muhammad Mustafa Abunumay kaniambia niweke 
picha hii kwenye kitabu kwa sababu babake anaonekana 


16 


Al-Habib Ahmad Mashhoor Kwenda Uganda 

Katika mwaka 1375 Hijria (1955 Miladia) Al- 
Habib Ahmad Mashhoor alikwenda Uganda 
kwa ajili ya Da‘wah, na aliishi Kampala. Alikua 
Imamu na Khatibu wa Msikiti wa Nakasero, 
alishirikiana na watangazaji wa dini kama Al- 
Habib Shareef Sa'id al-Beidh walifanya jihadi 
kubwa ya kusilimisha watu, mpaka ikafika 
idadi kubwa ya watu kusilimu. Huko Uganda 
alitunga kitabu chake alichokiita “Miftahul 
Jannah” (Ufunguo wa Peponi) ambacho 
ameeleza maana ya “Laa ilaaha illaal-Laah” 
utukufu wake na umuhimu wake katika 
dini. Kitabu hichi sasa kimeenea ulimwengu 
mzima, sababu kimefasiriwa kwa Kiengereza, 
Kifaransa, Kijarumani, Ki-Urdu na Kiswahili. 


i " 
Al-Habib Shareef Sa'id bin 
Abdallah Al-Beidh 


Al-Habib Ahmad Mashhoor Kurudi Kenya 
Baada ya kuondoka Uganda alirudi Kenya na kuishi Mombasa. 
Aligawanya muda wake kuka Suudia miezi sita (6) na hapa Kenya 
miezi sita (6) juu ya yote hayo, Al-Habib Ahmad Mashhoor hakuwacha 
kupigania dini na kuongoza watu katika njia ya Mwenyeenzi Mngu - 
alikua kila mahali afikapo akiweka madarasa ya ilmu, na akenda huku na 
kule katika miji na vitongoji kuangalia hali za Waislamu. 


17 


Kazi Zake za Kheri Alizofanya 
Ilikua ni kujenga Misikiti pande za Digo ambayo ni hii 
Masjid Bug-Shan - Likoni 
Masjid Iddi Ndoro (Shika Adabu) - Likoni 
Masjid Mwana Nyamala (Ramisi) - Kwale County 
Masjid Nuru (Pungu) - Kwale County 
Masjid Ngombeni - Kwale County 
AWA E È ; 


Or DEK 


men, 


18 


Na pia kuujenga upya mara ya pili Masjid Swalihina (Kisauni), Msikiti wa 
Gede pamoja na Madrasa, na chuo cha dini kiitwacho Al-Ghanna-ul- 
Islamiyyah — Mambrui. 


Pr | 
Hii nido Masjid Swalihina, Kisauni - Mombasa 


Nje ya mtazamo wa chumba cha 


Nje ya mtazamo wa chumba cha kupumzika kupumzika cha Al-Habib huko Madrasa 
cha Al-Habib huko Madrasa Al-Ghanna ul- Al-Ghanna ul-Islamiyyah - Mambrui 


Islamiyyah - Mambrui 


Sr 


Hii ndio Madrasa Al-Husna,‏ === سيا 
ii ndio Masjid Al-Husna, Gede - Kenya Gede - Kenya‏ 


19 


Kazi hizo alizifanya pamoja na watu wa kheri waliojitolea kwa nafsi zao 
na mali yao kwa ajili ya Mwenye-Enzi Mngu. Al-Habib Ahmad Mashhoor 
hakuacha kusimamia majenzi kama hayo hadi safari yake ya mwisho. 
Katika mwezi wa Ramadhaani alikua na darasa katika Msikiti wa Khonzi 
- na miaka sita (6) yake ya mwisho alihamisha darasa yake kama hiyo 
nakupeleka Msikiti Sheikh Jundan. Na pia kila siku ya Ijumaa baada 
Swalatil-Jumaa alikua baada ya swala akiwaidhi katika Msikiti huo huo. 
Swala ya Taraawehe akiswalisha katika Msikiti wa Memon (Birikau), na 
akitoa darasa baada ya swala kwa muda wa miaka arubaini (40). 


Hii ndio Masjid Sheikh Jundani (1980s) 


20 


Darasa baadal Asri m 


Darasa baadal Asri m 


Lava 


PE a ا‎ e MH 
wezi wa Ramadhaan - 
1982-83 


wezi wa Ramadhaan - Msikiti Sheikh Jundani 
1982-83 


21 


Umbo Lake na Tabia Yake 
Mama Pomp 


0 JAN 2 
ام‎ MAN 7 8 


Al-Habib Ahmad Mashhoor 
alikua na kimo cha wastani, 
mweupe mwenye mwili wenye 
afya njema, usowake ukingara 
kwa nuru ya ilmu na taqwa, 
alikua na sauti nzuri yenye 
kuvutia, tabia yake alikua 
mpole, mnyenyekevu, mwenye 
bashasha, na nyumba yake 
ilikua milango wazi kwa yoyote 
kuingia. Mwenye kuhisi na 
kuhimili mambo ya Uislamu. 
Alikua mwingi wa kusoma 
Qur'an na kusoma vyuo vya 
ilmu — mpaka ikafika hadi ya kusoma kurasa mia (100) katika usiku 
mmoja. Na akipenda sana kurudi katika tafsiri za Qur'an na maneno ya 
wanazuoni, alikua hakubali aayah impite bila ya kufahamu maana yake 
nje na ndani. Ameishi umri wake wote katika kusoma na kusomesha 
alikua mtungaji wa mshairi mkubwa sana. Amewahi kutunga gasida 
tafauti tafauti katika mnasaba tafauti nazo ziko katika kuchapishwa, na 
ametunga khutba za Ijumaa, pamoja na nadhmi ya “Safinatul Najah”, 
tarehe ya kuanza ilmu ya Hadithi na vitabu vyengine na kadhalika. 


1 


Al-Habib Ahmad Mashhoor Kuhamia Jeddah 

Baada ya kuingia umri wa uzee katika mwaka 1412 Hijria (1992 Miladia) 
alihamia Jeddah, hakuwacha kuikumbuka Afrika — haswa Kenya na 
watu wake. 

Ilipofika siku ya jumatano, tarehe 14th Rajab mwaka 1416 Hijria (6th 
December 1995) katika wakati wa Al-Asri aliaga dunia — baada ya kuishi 
umri wa miaka tisini na moja (91). 

Aliswaliwa baada ya Swalatil Dhuhri katika Haram ya Makkah na 
kuzikwa Makaburi ya Al-Ma'alaa, alipozikwa bibi mkubwa wa Waislamu 
Sayyidatna Khadija £? mke wa Mtume Muhammad 3. 


22 


Mazishi yake yalikua makubwa sana ambayo Makkah haijashuhudia 
mazishi kama hayo, sauti ya Tahlil ilikua kubwa na yenye kitisho wakati 
wakupelekwa kwenda kuzikwa, watu wa Makkah walishutuka wakawa 
wanauliza ni nani huyo alofariki. Mwana chuoni mkubwa wa Makkah 
Sayyid Mohammad bin Alwy Al-Maliki alisema siajabu Al-Habib Ahmad 
Mashhoor kuzikwa kwa Tahlili sababu yeye alizaliwa, na kusomeshwa, 
na yeye kusomesha “Laa ilaaha illaal-Laah” na sasa ashindikizwa kwa 
hiyo hiyo “Laa ilaaha illaal-Laah” mpaka kaburini. 

Dunia ilingia huzuni kubwa kuondokewa na bwana kama huyo, ambae 
alikua kiongozi mkubwa wa dini na ajulikanae dunia nzima. Amewacha 
wake wawili na watoto watano wa kiume wa wakike saba pamoja na 
wajukuu na vitukuu wanaowkurubia mia moja (100). Mngu amrehemu Al- 
Habib Ahmad Mashhoor, ajalie kaburi yake kuwa bustani katika bustani 
za peponi — na asitukoseshe baraka zake na ilmu yake na mwendo wake 
- Aameen. 


Imekusanywa na kuandikwa na mjukuu wake As-Sayyid Muhammad 
Mustafa Alwy Abunumay imesahihishwa kilugha na kurejewa na As- 
Sayyid Hassan Alwy Al-Ahdaly (Jombi) 

(3rd Dhul-Hijjah 1417 Hijria — 21st April 1996 Miladia) 


; 40 WÉ i Ya 
| 4 


23 


=> د‎ Photographed by 
و وه‎ Abdulalim E. Ayub 
| ی < ا وک‎ 
2 ` + a Mus ا ھی ا‎ 4 
Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha Al- Haddad akiwa na mjukuu 
wake, As-Sayyid Muhammad Mustafa Abunumay. Hapo wanatoka 
Msikiti Sheikh Jundani baada ya Swala ya Ijumaa 


24 


بي 


yake Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha Al-Haddad - 1965 


25 


Wi Photo Courtesy by 
bdulalim E. Ayub 


DA -di اه‎ a 


Hapa nyumbani kwa Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha Al-Haddad, baada ya 
Swala ya “Idd ya mfungo-mosi (‘Idd al-Fitri) 


Hapa nyumbani kwa Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha Al-Haddad, baada ya 
Swala ya “Idd ya mfungo-mosi (‘Idd al-Fitri) 


26 


| 
49 
وم 


Kisomo cha Ihda “Ashariyyah nyumbani kwa As-Sayyid Swaleh Abdallah Taib 
- Old Town. Shareef Twaha Al-Haddad, Mwenye Karama, Shareef Khitamy, Al- 
Habib Ahmad Mashhoor bin Taha Al-Haddad, Sayyid Ahmad Ahdal na Ustadh 

Mohammad Al-Beidh - 7987 


2 IE | 


Phitspraphed by 
N AbdulalinE. E. Ayub 


Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha Al-Haddad na Shareef TUTTE bin 
Isma‘il Al-Hamid na Shareef Twaha bin Ali Al-Haddad 
27 


T‏ 1 1 ; + جد 

N. SN 93 `> ل‎ hs 4 
Nyumbani kwa Hababa Sharifa (Masheri). Hawli ya Al-Imaam Al-Habib Alwy 
bin Abdallah bin Shihaab, tarehe 12 mwezi wa Ramadhaan baada ya Swala ya 
Taraaweh - 7985 


Abdulalim E. Ayub 


Nyumbani kwa Shareef Twaha, Nairobi West, alipowasili Al-Habib Ahmad 
Mashhoor bin Taha Al-Haddad baada ya kutoka Hijja. 
1989 


28 


ya 


Photographed by 
AbdulalimgF. Ayub 


al e: 


Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha Al-Haddad na Chief Kadhi wa Kenya, 
Sheikh Nassor Nahdy, kwenye sherehe ya ufunguzi wa Masjid Al-Falah, Likoni, 
katika mwezi mtukufu wa Ramadhaan - 1986 


29 


Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha Al-Haddad akiwa Malindi. Upande wa kushoto Al-Habib Ahmad 
Mashhoor bin Taha Al-Haddad, Shareef AbdulQaadir Al-Hamid na Sheikh Islam Magram. Upande ya 
kulia Sheikh Mohammad bin Ali Al-Amoody na Shareef Ahmad bin Muhammad Al-Beity - 1972 


Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha Al-Haddad kwenye sherehe ya kuweka 
jiwe la msingi la Madrasa Dar-ul-Uloom, Masjid Hidaya - 7987 
30 


Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha Al-Haddad kwenye sherehe ya kuweka 
jiwe Ia msingi Ia Madrasa Dar-ul-Uloom, 
Masjid Hidaya - 1987 


31 


Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha Al-Haddad na Sayyid Ali Badawy, wakiwa 
kwenye hafla ya kusoma Burda nyumbani kwa Sheikh Mahmood Mohammad 
Ali Al-Jahdhamy na ndugu yake Sheikh Khalid Mohammad Ali Al-Jahdhamy - 

1984 


A 


o P ند‎ by 


.- d I |. A ya 1 A 
Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha Al-Haddad na Sayyid Ali Badawy, wakiwa 
kwenye hafla ya kusoma Burda nyumbani kwa Sheikh Mahmood Mohammad 
Ali Al-Jahdhamy na ndugu yake Sheikh Khalid Mohammad Ali Al-Jahdhamy - 
1984 


32 


Photogra 
Abdulalim 


Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha Al-Haddad akiwa pamoja na Sheikh Sa'id 
Al-Jahdhamy na Sheikh Salim Al-Jahdhamy katika Msikiti wa Sheikh Jundani, 
katika siku kumi za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhaan - 7985 


Photographed by 
. Abdulalim E. Ayub 


Darasa baada ya swala ya alasiri Msikiti wa Sheikh Jundani upande wa kulia ni 
Sheikh Swaleh Shigog, Shareef AbdulQaadir na upande wa kushoto ni Shareef 
Mwenye Karama na Sheikh Adam Sulaiman Mirjangi. - 1982-83 


33 


| | Ws Pr 3 Ne Sà 
ç E? 111111 E. A 
B | I 
Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha al-Haddad akiingia nyumbani kwa Sheikh 
Mohammad bin Ahmad Al-Jahdhamy wakati wa usiku ya Nisfu-Shabaan - 


1985 


34 


Wakati ya Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha Al-Haddad kutembelea Masjid 
Sheikh Iddi Ndoro, Shika Adabu - Likoni, Sheikh Fadhil Abbas Al-Jahdhamy 
anamsaidia Al-Habib - 1982 - 83 


Photoğraphed by 1 
Abdulalim E. 5 - 


a ج“‎ TL 
Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha Al-Haddad akitembelea Masjid Sheikh Iddi 
Ndoro, Shika Adabu - Likoni - 1982-3 


35 


9 


di h MA 
Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha Al-Haddad alipowasili kwenye jumba la 
“Malindi Complex” kwa sherehe ya ufunguzi wa Msikiti Al-Ridha, Malindi, 
Kenya. - 1992 


TIM 3 
Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha Al-Haddad alipowasili kwenye jumba la 
“Malindi Complex” kwa sherehe ya ufunguzi wa Msikiti Ar-Ridha, Malindi, 
Kenya - 1992 


36 


Photographed by 
Abdulalim E. Ayub 


= = Eo be s 
Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha Al-Haddad akiwa nyumbani kwa Shareef 
Twaha, Port-Reitz mwezi wa Ramadhaan baada ya Taraaweeh - 1983-84 


; A Photographed by 
“Abdulalim E. Ayub 


احير 


Al-Habib Ahmad Mashoor bin Taha Al-Haddad akiwa nyumbani kwa Shareef 
Twaha, Port-Reitz. Kutoka kulia Sayyid Jaafar, Sayyid Husayn, Shareef Taha, Al-Habib 
Ahmad Mashhoor Al-Haddad, Sayyid Zayn, Sayyid Ahmad, Sayyid Muhsin, 37 
Sayyid Mohammad Mustafa Abunumay 


Ta PP لذي هد‎ 72 - 
D PP . A لسرت‎ 


Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha Al-Haddad akiwa kwa Shareef Twaha, Port- 
Reitz usiku wa 27th Ramadhaan 1986 baada ya swala ya Taraaweeh 


Photographed by 
Abdulalim E. Ayub 


Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha Al-Haddad akiwa nyumbani kwa Shareef 
Twaha, Port-Reitz usiku wa 27th Ramadhaan 1413 Hijria sawa na 1st April 
1992 


38 


LP 


Ya = Photographed by 
“=. Abdulalim E. Ayub 


Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha Al-Haddad kwa futari ya Ramadhaan 
baadal maghrib. Kutoka kulia: Sheikh Swaleh Shigog, Al-Habib Ahmad 
Mashhoor, Sheikh Swaleh Eleyyan, Mwidani (Mayor wa Mombasa), Sheikh 

Nahdy. 


Photographed by 
Abdulalim E. Ayub 


Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha Al-Haddad akiwa Mckinnon Road baada 
ya kutoka Hijja - 7989 


39 


Photographed by 
Abdulalim E. Ayub 


Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha Al-Haddad akiwa Mckinnon Road baada 
ya kutoka Hijja - 1989 


40 


3 A. 1 £ 
As-Sayyid Muhammad Mustafa Abunumay pamoja na wanafunzi wake wa 
“Madrasatul Faqih al-Muqaddam'. 

Kutoka kushoto: Sayyid Dr. Adnan Muhdhir Al-Ahdaly, Dr. Yaakub AbdulHamid, Sayyid 
Nassir Ghalib, Shk Mohammad Awadh, Sayyid Mohammad Mustafa Abunumay, Shareef 
Abdallah Al-Wareeth, Abdillah Noor Mohammad, AbdulRahim Al-Maawy na Mohammad 
Mahmud. 

Walioketi ni: Farooq Essa, Hamza AbdulRahman na Ali Mahmud. 
2001 


à NA 7 
LISA EC 


O aa APE | a 
As-Sayyid Hasan bin Alwy Al-Ahdal (Jombi) pamoja na 
As-Sayyid Muhammad Mustafa Abunumay 

2001 


41 


cab‏ الأفعال والأخلاق 
في r. 9 GUE‏ 


د ابي اناده 
ang‏ الذى r Š‏ 


J 5 2‏ في قلي 
P id 10 ji | 1‏ 7 
سره في A‏ طؤر 
ا حي قم بتلابايز 
iZ U Us‏ اأمفهؤر 


D;‏ فاشعتا بركاته 
hhg‏ مِنْ alas‏ المَؤفؤر 


Das 9889999 888899910 
m] Qasida hii imetungwa na As-Sayyid Muhammad Mustafa Abunumay m] 
PI kumtukuza babu yake, Al-Imam Al-Habib Ahmad Mashhoor bin Taha IS? 
mr Al-Haddad رضى الله عنه‎ d. 
aa 3 
QO QO 
QO بلع 2 بلع 2 ليع 2 بلع‎ 2 QO 
ab الله الله الله الله‎ ١ الله‎ DM الله‎ |C 

Sa SN 

St‏ الْجُوْدِ يا مان يا جَزِيْلَ a‏ والإخسان 

مل قلي Sa IG Laa‏ بان a‏ التنهؤر 

Lassig NANG — a رب‎ 

رب ja‏ مَْرُؤْر ok‏ طه أَحْمَدَ المنهؤر 

Z Uni 35‏ الاس cil‏ علوي القطب وَالقطاس 

الول ذخرنا المشحهؤر m.‏ مد او ور 

S ls الْأَسْرَارٍ‎ gaas الشّان‎ b AZ aa 

aa ji زؤر‎ aa 
Ian aa eS, طلغ‎ LAMA a كت‎ |) 
GO و‎ o h هد‎ A اله‎ “t š EN OO 
Ad المشيزر‎ asi ab ان‎ yya a haill وبعينِ‎ SD 
GD GO 
GD KI 1 GO 
GO aå ا كدق اا‎ š ° Da GO 
T pme مِنْ علوم وَشْرِبْنَا کسه‎ ~ ky 5 355 
اك‎ Aa A متشور‎ sd أنزنا طؤل‎ j| 


43 


